= 
GUSA 


YEZU KRISTU 


AKIZA 


Azabyara umuhungu, uzamwitirire YESU, kuko azakiza ubwoko bwe 
ibyaha byabo. MATAYO 1:21 


Erega Imana yakunze isi cyane, ku buryo yatanze Umwana wayo 
w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo agire 
ubuzima bw'iteka. YOHANA 3:16 


Yesu aramubwira ati: Ninjye nzira, ukuri, n'ubugingo: nta muntu ujya 
kwa Data, ariko ni njye. YOHANA 14: 6 


Nta n'agakiza kaboneka mu yandi, kuko nta rindi zina riri munsi y'ijuru 
ryatanzwe mu bantu, aho tugomba gukizwa. IBIKORWA 4:12 


Kuberako nabagejejeho mbere y'ibyo nakiriye byose, uko Kristo yapfiriye 
ibyaha byacu nkurikije ibyanditswe; Kandi ko yashyinguwe, kandi ko 
yazutse ku munsi wa gatatu ukurikije ibyanditswe: 1 Abakorinto 15: 3-4 


Muri twe dufite gucungurwa binyuze mumaraso ye, kubabarirwa ibyaha, 
ukurikije ubutunzi bwubuntu bwe; Abefeso 1: 7 


HARI UKURI KANE TUGOMBA KUMVA CYANE: 
1. IMANA IRAGUKUNDA CYANE. 


YIFUZA KO UGIRA UBUZIMA BIDASANZWE MU IJURU NAWE. 
Erega Imana yakunze isi cyane, ku buryo yatanze Umwana wayo 
w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo agire 
ubuzima bw'iteka. YOHANA 3:16 


YIFUZA KO UGIRA UBUZIMA BUNTU KANDI BUSOBANURA NAWE. 
Umujura ntazanywe no kwiba, no kwica, no kurimbura: Naje kugira ngo 
babone ubuzima, kandi babone ubuzima bwinshi. YOHANA 10:10 


NUBWO BIMEZE BITYO, ABANTU BENSHI NTIBAFITE UBUZIMA BUFITE 
AGACIRO KANDI NTIBAMENYA NIBA BAFITE UBUZIMA BW'ITEKA KUKO... 


2.UMUNTU ACUMURA KU CYAHA. NI YO MPAMVU ATANDUKANYWA 
N'IMANA. 


BOSE BAKOZE ICYAHA. 

Kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. 
ABAROMA 3:23 

Kuko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. 1 TIMOTEYO 6:10 


IBIHEMBO BY'IBYAHA NI URUPFU. 
Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu... ABAROMA 6:23 


BIBILIYA IGARAGAZA UBWOKO BUBIRI BW'URUPFU: 


URUPFU RW'UMUBIRI 
Kandi nk'uko yashyiriweho abantu gupfa rimwe, ariko nyuma y'ibyo, 
nyuma y'ibyo, abahebureyi 9:27 


URUPFU RW'UMWUKA CYANGWA GUTANDUKANA KW'ITEKA N'IMANA 
MURI GEHINOMU 

Ariko abafite ubwoba n'abatemera, n'abicanyi n'abarozi n'abarozi 
n'abasenga ibigirwamana n'ababeshyi bose, bazagira uruhare rwabo 
muri icyo kiyaga gitwika umuriro n'amazuku. IBYAHISHUWE 21:8 


NIBA UMUNTU YATANDUKANYE N'IMANA KUBERA ICYAHA CYE, UMUTI 
W'IKI KIBAZO? TWEBWE DUTEKEREZA KO SOLUTIONS ARI: IDINI, 
IMIRIMO NZIZA, NUBUNTU BWIZA. 


ARIKO HARI UMUTI WIMWE GUSA Uhereye ku MANA. 
3. YEZU KRISTU NINZIRA YONYINE YO MU IJURU. 
IYI NI ITANGAZO RY'IMANA. 


Yesu aramubwira ati: Ninjye nzira, ukuri, n'ubugingo: nta muntu ujya 
kwa Data, ariko ni njye. YOHANA 14: 6 


YISHYUYE Igihano CYuzuye CY'IBYAHA BYACU. 

Kuberako Kristo yigeze kubabazwa kubwibyaha, umukiranutsi 
kubarenganya, kugirango atuzane ku Mana, yicwe mumubiri, ariko 
aboshwe numwuka: 1 PETERO 3:18 

Muri twe dufite gucungurwa binyuze mumaraso ye, kubabarirwa ibyaha, 
ukurikije ubutunzi bwubuntu bwe; Abefeso 1: 7 


AFITE ISEZERANO RY'UBUZIMA BIDASANZWE. 

Uwizera Umwana aba afite ubuzima bw'iteka, kandi utizera Umwana 
ntazabona ubuzima; ariko uburakari bw'Imana bugumaho. YOHANA 3:36 
Erega ibihembo by'ibyaha ni urupfu; ariko impano y'Imana nubugingo 
buhoraho binyuze muri Yesu Kristo Umwami wacu. ABAROMA 6:23 


4. TUGOMBA KWIZERA YESU KRISTO KUGIRA NGO AKIZWE. 


AGAKIZA KACU KAZANWA N'UBUNTU BW'IMANA BINYUZE MU 
KWIZERA YESU KRISTO. 

Kuko mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Kandi si ibyanyu, ni 
impano y'Imana: si iyo ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu 
wirata. ABEFESO 2:8-9 


Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'Imana azakizwa. 
ABAROMA 10:13 


Isengesho ry'umunyabyaha 


NIMUSENGE MUHUJE UKWEMERA: 

MWAMI YESU, URAKOZE CYANE KUNKUNDA. Ndahamya ko ndi 
umunyabyaha kandi ndagusaba imbabazi. URAKOZE KU BW'URUPFU 
RWAWE KU MUSARABA, MU GUSHYINGURA NO KUZUKA NGO 
WISHYURE IBYAHA BYANJYE BYOSE. NDAKWIRINGIYE NK'UMWAMI 
N'Umukiza wanjye. NEMEYE IMPANO YAWE Y'UBUGINGO BUHORAHO, 
KANDI NGUHAYE UBUGINGO BWANJYE. MFASHA KUMVIRA AMATEGEKO 
YAWE YOSE, KANDI NSHIMISHE MU MASO YAWE. AMINA AMINA 


NIBA WIRINGIYE YESU KRISTO, IBI NI IBI BIKURIKIRA: 


UBU UFITE UBUZIMA BW'ITEKA HAMWE N'IMANA. 

Dore icyo uwantumye nshaka: ni uko umuntu wese ubonye Umwana 
akamwizera ahabwe ubugingo bw'iteka, nanjye nkazamuzura ku munsi 
w'imperuka. YOHANA 6:40 


IBYAHA BYAWE BYOSE BYISHYUWE KANDI BIBABARIWE. 
Ariko uyu muntu amaze gutamba igitambo kimwe cy'ibyaha iteka ryose, 
yicaye iburyo bw'lmana. ABAHEBURAYO 10:12 


Uri ikiremwa gishya mu maso y'Imana. NI INTANGIRIRO Y'UBUZIMA BWAWE BUSHYA. 
Nuko rero umuntu wese niba ari muri Kristo, aba ari ikiremwa gishya: ibya kera 
bizashira. Dore ibintu byose bihinduka bishya. 2 ABAKORINTO 5:17 


Wahindutse umwana w'Imana. 
Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana, ndetse 
n'abizera izina rye. - Yohana 1:12 


IMIRIMO MYIZA NTABWO ARI UBURYO BWO GUKIZWA, AHUBWO NI IKIMENYETSO 
CYANGWA IMBUTO Z'AGAKIZA KACU. 

Kuko turi umurimo we, twaremewe muri Kristo Yesu gukora imirimo myiza, ibyo 
Imana yagennye mbere y'uko tugenderamo. Abefeso 2:10 


IMANA IGUHE UMUGISHA! 


